ay naging makatotohanan sa pag-aanyaya sa mga 
tao sa pagsamba sa Bukod-tangi at lisang Diyos, 
na naroon sa kalangitan. Bakit hindi natin isuko 
ng ganap ang ating mga sarili at maging matapat 
tayo sa pananampalataya sa lisang Diyos na ito na 
katulad ng ginawa ni Hesus (SAKap), at sa gayon 
ay tanggapin natin sa ating mga sarili na si Hesus 
(SAKap) ay hindi Diyos kundi isang tao at Propeta 
lamang? 

PAGPAPASIYA 

Kinikikila nang simbahan ang Bibliya bilang 
pangunahing bukal ng karunungan tungkol sa Diyos 
at kay Hesus (SAKap). Subalit hangga't ang Bibliya 
ay nagbibigay-linaw na si Hesus ay hindi Diyos at 
ang Diyos ay hindi si Hesus (SAKap), saan kung 
magkagayon ibinabatay ang gayong paniniwala? 
Nararapat na maunawaan natin ng malinaw na ang 
lahat ng mga Propeta mula kay Adan hanggang 
kay Muhammad (sumakanila ang kapayapaan) 
ay nagturo ng Kaisahan ng Diyos. Ang kanilang 
relihiyon kung magkagayon ay Islam na ang ibig 
sabihin ay ganap na pagsusuko ng buong sarili sa 
mga ninanais at mga kautusan ng tangi at lisang 
Dios (Allah). Pinatunayan nila at nilinaw sa mga tao 
na ang Diyos ay lisa lamang at hindi tatlo o isa sa 
tatlo. Walang maitutulad sa Kanya (Allah) at Siya 
lamang ang bukod tanging Ganap sa lahat ng mga 



Llat4^ 4^1 tooU 

wwwJpc-kwxom 301: 22444117- 22427383 

ipb@ipc-kw.com ; ^ ‘. 3 ^ • < ivi oUj*aJI 1613 : y (qJLujJI 


katangian. Ang sumusunod na mga talata mula sa 
Banal na Qur'an ay nararapat na suriin: "Sabihin 0 
Ipahayag! Siya ang Allah, ang lisa, Allah ang Walang 
Hanggan, Ganap. Siya ay hindi nagkaanak at hindi 
ipinanganak at walang anuman ang sa Kanya ay 
maihahambing 0 maitutulad." (112:1-4) 

SI HESUS SANG-AYON SA BANAL NA 
QUR'AN 

1. Hesus (SAKap), ang Mensahero ng Diyos 

"Alalahanin! Ang mga anghel ay nagwika: '0 
Maria, katotohanang ang Allah ay nagkaloob sa 
iyo ng isang magandang balita ng isang Salita 
mula sa Kanya: ang kanyang magiging pangalan 
ay Hesukristo, ang anak ni Maria, marangal sa 
daigdig na ito at sa kabilang buhay, at kasama ng 
mga malalapit sa Allah: siya ay magsasalita sa mga 
tao mula sa kanyang duyan hanggang sa kanyang 
paglaki. At siya ay mabibilang sa mga matutuwid.'" 
Sinabi niya (Maria) "0 Panginoon ko! Paano ako 
magkakaroon ng anak gayong wala naman ni isang 
lalaki ang nakagalaw sa akin? Sinabi niya (Anghel 
Gabriel): "Gayunman, nililikha ng Allah ang bawat 
naisin Niya: Kapag itinakda Niya na mangyari ang 
isang balak, sinasabi lamang Niya na "maging" at 
ito ay mangyayari. At ituturo ng Allah sa kanya 
ang Aklat (Qur'an at ang karunungan [sunnah]), 
at Batas at ang Ebanghelyo. At siya ay (itatalaga 
bilang) isang Mensahero sa mga angkan ng Israel 
(na may dalang mensahe na) "Naparito ako sa inyo 
na mayroong Tanda mula sa inyong Panginoon, na 
sanhi nito na gagawa ako ukol sa inyo mula sa luwad 
ng anyo ng isang ibon at ito ay hihingahan ko, at ito 
ay magiging isang tunay na ibon sa kapahintulutan 
ng Allah; At pagagalingin ko ang mga isinilang bulag 
at ang mga ketongin, at bubuhayin ko ang patay 
sa kapahintulutan ng Allah; At ipahahayag ko sa 
inyo ang inyong kinakain at ang inyong iniingatan 
sa inyong mga tahanan. Katotohanan, naroon ang 


isang tanda mula sa inyong Panginoon kung tunay 
na kayo ay sumasampalataya; "Naparito ako sa 
inyo upang patotohanan ang Batas na nauna sa 
akin at upang ipahintulot ang Bahagi ng Batas na 
ipinagbawal sa inyo noong una; Naparito ako na 
mayroong Tanda na mula sa inyong Panginoon. 
Kung kaya matakot sa Allah at magsitalima kayo 
sa akin. Ang Allah ay ang aking Panginoon at ang 
inyong Panginoon; kung kaya sambahin ninyo Siya. 
Ito ang landas na matuwid." (3:42-51) 

2. Siya ay Hindi Humigit sa Pagiging Isang 
Mensahero 

"Ang kristo, na anak ni Maria ay hindi humigit sa 
pagiging isang Mensahero. Maraming mensahero 
ang dumating na nauna sa kanya. Ang kanyang 
Ina ay isang babaeng makatotohanan. Kapuwa sila 
kumakain ng kanilang pang-araw-araw na pagkain." 
(5:75) 

3. Siya Ay Kahalintulad Ni Adan 

"Ang kahalintulad ni Hesus doon sa Allah ay 
si Adan; Nilikha Niya siya mula sa alabok, at 
pagkatapos ay sinabi sa kanya na "maging" at ito 
ay naging gayon." (3:59-60) 

4. Siya ay hindi anak ng Diyos 

"At ang mga Hudyo ay nagsasabing; 'Si Uzair 
(Ezra) ay anak ng Allah, at ang mga Kristiyano 
naman ay nagsasabing ang Kristo (Hesus) ay anak 
ng Allah. lyon ay isang pananalitang nagmula sa 
kanilang mga bibig. Tinularan lamang nila ang 
sinasabi ng mga hindi mananampalataya noong 
una. Ang sumpa ng Allah ay mapapasa-kanila, sila 
ay lubhang nangaligaw palayo sa katotohanan. 
(9:30) 

"At kanilang sinasabi: "Ang Pinakamaawain ay 


nagsilang ng isang anak (lipi o mga angkan) [katulad 
ng sinasabi ng mga Hudyo tungkol kay Uzair] na 
siya ay anak ng Allah, at ang mga Kristiyano naman 
ay nagsasabi na Siya ay nagsilang ng anak [Hesus 
(Mesiyas) (SAKap)] at ang mga 

pagano naman ay nagsasabi na Siya ay nagsilang 
ng mga anak na babae (mga Anghel, atbp.)" 
Katotohanang isang napakasamang bagay ang 
inyong tinuturan. At sanhi nito, ang mga kalangitan 
ay halos mapunit at ang kalupaan ay halos 
magkadurog-durog, at ang mga bundok ay halos 
magsiguho, dahil sa pagtatakda nila ng isang anak 
(o lipi 0 mga bata) sa Pinakamaawain (Allah). 
Subalit hindi karapat-dapat sa (Kaluwalhatian ng) 
Pinakamaawain (Allah) na Siya ay magkaroon ng 
anak. Walang anumang nasa mga kalangitan at 
kalupaan na magsisiparoon sa Allah kundi bilang 
isang alipin." (19:88-93) 

"Sabihin! Siya ang Allah, (ang) lisa, Allah, ang may 
sapat na pinagkukunan (walang pangangailangan). 
Siya ay hindi nagka-anak at hindi ipinanganak, at 
walang anuman ang sa Kanya ay maihahambing o 
maitutulad." (112:1-4) 

5. Siya ay Hindi Diyos 

"At alalahanin! Sinabi ng Allah: "0 Hesus na 
anak ni Maria! Sinabi mo ba sa mga tao, 'Sambahin 
ako at ang aking Ina bilang mga Diyos bukod pa 
sa Allah?"' Sinabi niya (Hesus): "Luwalhati sa lyo! 
hinding-hindi ko masasabi kailanman ang anumang 
bagay na wala akong karapatan (na sabihin). Kung 
may sinasabi man ako na gayong bagay, tiyak na 
ito ay iyong mababatid. Talso Mo ang anuman na 
nasa aking kalooban subalit ang sa lyo ay hindi ko 
nalalaman. Sapagkat Ikaw lamang ang may lubos 
na kaalaman sa lahat ng mga nalilihim. Wala akong 
sinabi sa kanila maliban sa kung ano ang iniutos Mo 
sa akin na sabihin, at ito ay "Sambahin ang Allah, 


ang aking Panginoon at inyong Panginoon." At ako 
ang saksi sa kanila noong ako ay kasa-kasama pa 
nila: noong iakyat Mo ako, Ikaw na ang naging saksi 
sa kanila, at Ikaw lamang ang nakakasaksi sa lahat 
ng mga bagay. Kung parurusahan Mo sila, sila ay 
mga alipin Mo, at kung sila ay lyong patatawarin, 
Ikaw lamang ang dakila sa Kapangyarihan, ang 
Pinakamatalino." (5:116-118) 

6. Siya ay Hindi Naipako sa Krus 

"Na kanilang (mga Hudyo) sinabi (ng may 
pagmamayabang) 'Napatay namin ang Kristo 
(Mesiyas, Hesus) ang anak ni Maria, ang Mensahero 
ng Allah' Subalit hindi nila siya napatay, ni naipako 
sa krus subalit gayon lamang ang ipinakita sa 
kanila (ng Allah). At sila na mayroong ibat-ibang 
pagkaunawa tungkol sa mga pangyayari ay lubos 
ng pag-aalinlangan, at mga haka-haka lamang na 
kanilang sinusunod, sapagkat katotohanang hindi 
nila siya napatay. Ang katotohanan ay iniakyat siya 
ng Allah doon sa kanya: At ang Allah ang Dakila sa 
Kapangyarihan, lubos ang Karunungan." (4:157) 

- oOo - 


Ang lahat ng mga Talata ng Banal na Qur'an na 
ginamit sa babasahing ito ay kinuha mula sa "Ang 
kahulugan ng Banal na Qur'an" sa wikang English, 
isinalin ni Abdullah Yusuf Ali, inilathala ng Amana 
Gorporation, sa Brentood, Maryland, USA, 1993. 

Kung nais ninyong magkaroon ng karagdagang 
kaalaman tungkol kay Maria at Hesus (SAKap) mula 
sa Banal na Qur'an, huwag mag-atubiling tumawag 
sa aming tanggapan. 



ANG KATOTOHANAN TUNGKOL KAY 
HESUS (SAKAP) 

p)iill 

Kuwait Philippine Cultural Oenter 




l.9 J I o'i i I 


UPANG TAYO’Y MAGKILALANAN... 










Ang pananaw tungkol kay Hesus (SAKap) na 
naaayon sa Islam ay namamagitan sa dalawang 
pasukdol na pagkilala sa kanya. Ang mga Hudyo 
na tumangging kilalanin si Hesus (SAKap) bilang 
isang Propeta ng Diyos ay nagtag-uri sa kanya 
bilang isang Huwad. Ang mga Kristiyano naman 
sa kabilang panig ay kinilala siya bilang anak ng 
Diyos at sinasamba nila siya sa gayong kalagayan. 
Kinikilala ng Islam si Hesus (SAKap) bilang isa sa 
mga dakilang Propeta ng Diyos at iginagalang 
siya katulad ng paggalang kay Abraham, 
Moses, Muhammad at ng iba pang mga Propeta 
(Sumakanila ang Kapayapaan). 

Ito ay ang pagkakaugnay sa wastong pananaw 
ng Islam na mauukol sa pagiging lisa lamang ng 
Diyos (Oneness of God), ang pagiging iisa lamang 
ng Banal na patnubay, at bilang pagpapatuloy ng 
gampanin sa mga misyon ng mga Mensahero ng 
Diyos. Ngayon naman ay isa-isa nating suriin ang 
mga bagay na may kinalaman tungkol kay Hesus 
(SAKap) upang makuha natin ang isang malinaw 
na anyo tungkol sa kanya. 

1. Ang Diyos ay Nakababatid sa Lahat, 

Subalit si Hesus (SAKap) ay Hindi 

Kung ang tatalakayin ay ang tungkol sa Araw 
ng Paghuhukom, si Hesus (SAKap) ay nagbigay 
ng malinaw na katibayan ng pagkakaroon ng 
hangganan ng kanyang karunungan, ito ay noong 
sabihin niya na: "Subalit tungkol sa Araw (day) at 
sa oras ay walang sinumang tao ang nakatatalos, 
wala, ni ang mga anghel na nasa kalangitan, ni 
ang anak, kundi ang Ama lamang." (Markos 13:32, 
Mateo 24: 36). 


Subalit batid ng Diyos ang lahat. Ang karunungan 
Niya ay walang hanggan. Na si Hesus (SAKap) sa 
kanyang sariling pagtanggap, na hindi nakababatid 
kung kailan darating ang araw ng paghuhukom, ay 
isang malinaw na katunayan sa lahat, na siya kung 
magkagayon ay hindi Diyos. 

2. Ang Diyos ay Makapangyarihan sa Lahat, 
Subaiit si Hesus (SAKap) ay Hindi 

Noong si Hesus (SAKap) ay makagawa ng 
mga himala, tinanggap niya sa kanyang sarili na 
ang kapangyarihang taglay niya ay hindi mula sa 
kanyang sarili kundi mula sa Diyos, ito ay noong 
sabihin niya na: "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, 
ang anak ay hindi makagawa ng anumang bagay 
mula sa kanyang sarili, kundi kung ano lamang ang 
nakikita niya sa Ama." (Juan 5:19) At muli ay sinabi 
niya na: "Ako sa aking sarili ay walang anumang 
magagawa: Humahatol ako sang-ayon sa aking 
naririnig at ang hatol ko ay makatarungan: Sapagkat 
hindi ko ninanasa ang sarili kong pagnanais kundi 
ang pagnanais ng Ama na Siyang nagsugo sa akin." 
(Juan 5:30) 

3. AngTunayna DiyosayWalang Kinikilalang 
Diyos, Subalit si Hesus (SAKap) ay 
Nagkaroon ng Diyos 

Ang Diyos ang Siyang tunay na Hukom at 
Kanlungan ng lahat, at Siya ay hindi tumatawag ni 
nananalangin kailanman. Subalit Hesus (SAKap) ay 
umaamin na mayroong lisa lamang na sinasamba 
at Siya rin na kanyang pinagdarasalan noong siya 
ay nagwika na: "Aakyat ako sa aking Ama at sa 
inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." (Juan 
20:17) Isinigaw rin niya noong habang siya ay 
nakabayubay sa Krus na: "Diyos ko, Diyos ko, bakit 
mo ako pinabayaan?" (Mateo 27:46) 


Kung si Hesus (SAKap) ay Diyos, hindi kaya 
ang sumusunod na pananalita ang nararapat 
niyang isigaw: "Sarili ko, Sarili ko, bakit mo ako 
pinabayaan?" 

Mawawalan ng kabuluhan ang kanyang pananalita 
kung gayon ang kanyang sasabihin o isisigaw ng 
mga sandaling iyon. Noong nasa halamanan ng 
Getsemani, siya ay nanalangin: "0 Ama ko, kung 
maari ay ilayo Mo sa akin ang saro ng paghihirap 
na ito: Gayunman, hindi ang kalooban ko kundi ang 
kalooban Mo ang siyang mangyari." (Mateo 26:39) 

Si Hesus (SAKap) ba sa puntong ito ay nanalangin 
sa kanyang sarili? Na si Hesus (SAKap) sa kanyang 
sariling pagtanggap at sariling mga gawa ay 
kumilala, sumamba, at nagdasal sa lisa lamang na 
Diyos ay malinaw na pagpapatunay na siya ay hindi 
Diyos. 

Walang sinuman ang nakahihigit sa Diyos at 
walang sinuman ang makapagtuturo sa Kanya. 
Subalit si Hesus (SAKap) ay kumilala sa lisang 
nakahihigit sa kanya na ang... 



4. Pagnanais ay Nagmumula Tanging sa 

Kanyang Sarili 

Maari din na ang pinakamalinaw na palatandaan 
na mayroon tayo, na ang Diyos at si Hesus ay 
mayroong magkaibang katangian at kung kaya sila 
ay hindi iisa at hindi magkatulad ay ang pananalita 
na muling nanggaling sa bibig ni Hesus (SAKap) 
noong sabihin niya sa Juan 14:28; "Ang aking Ama 
ay nakahihigit sa akin," at noong may tumawag sa 
kanya bilang isang mabuting guro sa Lukas 18:19, 
na ang kanyang isinagot ay "Bakit mo ako tinawag 
na mabuti? Walang mabuti kundi Isa lamang, at 
iyon ay ang Diyos." Karagdagan pa na si Hesus 
(Sakap) ay nagpakita ng malinaw na pagkakaiba 
sa pagitan niya at ng Diyos noong sabihin niya na; 
"Kung tunay na ang Diyos ay inyong Ama, iibigin 
ninyo ako, sapagkat ako ay nagmula sa Diyos. 
Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang kundi 
isinugo Niya ako." (Juan 8:42) 

Si Hesus (SAKap) ay nagpakita ng malinaw 
na katibayan ng pagiging mababa niya sa paningin 
ng Diyos kaysa sa pagiging magkatulad nila noong 
sabihin niya sa Lukas 22:42 na "Hindi sa sarili 
kong kagustuhan kundi sa lyo." At sa Juan 5:30 
naman ay "Hindi sa sarili kong kalooban ang 
aking sinusunod kundi ang kalooban ng nagsugo 
sa akin." Na tinatanggap ni Hesus (SAKap) na 
hindi siya naparito sa daigdig sang-ayon sa sarili 
niyang pagkukusa kundi siya ay inutusan na gawin 
ang gayon, na kinikilala niya ang isang nakahihigit 
sa kanya at pinasinungalingan niya ang kanyang 
sariling kagustuhan alang-alang sa pagpapatunay 
ng pagnanais ng iba (ang sa Diyos) kaysa kanya, 
at ito ay nagbibigay ng malinaw na katibayan na 
si Hesus kailanman ay hindi ang Pinakadakila, 
hindi ang Kataas-taasan at kung kaya siya ay hindi 
diyos. 


Sang-ayon sa Biblia, ang Diyos ay Ispirito na 
hindi nakikita... 



5. Subalit si Hesus (SAKap) ay may Dugo at 
Laman 

Ang Kristiyanismo ay naniniwala na ang tao 
ay nilikha ng Diyos sa Kanyang wangis o anyo. 
Puti, itim, o anuman, babae o lalaki? Ito ay sang- 
ayon sa Genesis 1:26; "At ang Diyos ay nagsabi, 
'Likhain natin ang tao sa ating wangis, gawin natin 
siyang kalarawan natin." Subalit ang talatang ito 
ay sumasalungat sa sinasabi sa Isaiah 40:18 at 25 
na ang sinasabi ay, "Saan ninyo ihahambing ang 
Diyos? at sa anong anyo Siya iwawangis?" "Kanino 
ninyo iwawangis ang Diyos o Ako ay itutulad?' wika 
ng Diyos na Banal." Tingnan din ang Salmo 89:6 
"Sapagkatsino sa kalangitan ang maaaring ihambing 
sa Panginoon? Sino sa mga anak ng malalakas ang 
maaring itulad sa Panginoon?" Sa Jeremias 10:6-7 
naman ay, "Wala ng ibang gaya Mo, Yahweh; 


Ikaw ay Makapangyarihan, walang kasindakila ang 
lyong pangalan, 0 Panginoon, walang sinuman ang 
katulad Mo." At ang panghuli, sa 1 Hari 8:27 naman 
ay nasasaad na, "Nguni't katotohanan bang tatahan 
ang Dios sa lupa? Narito, sa langit at sa langit ng 
mga langit ay hindi ka magkasiya; gaano pa ba sa 
bahay na ito na aking itinayo!" 

Ang tanong; paanong aakma kay Hesus 
(SAKap) ang pagiging Diyos? at paanong ang Diyos 
ay isisilang ng isang Mortal na taong katulad din 
nang iba? Samantalang maliwanag na sinasabi sa 
nakaraang mga talata na ang langit at lupa ay hindi 
maaring paglagyan ng Diyos. 

Habang si Hesus (SAKap) ay nakikita ng libong 
bilang ng mga tao at naririnig ang kanyang tinig, 
siya ay nagwika na ito ay hindi gagawin ng Diyos, 
noong sinabi niya na "Walang tao ang nakakita sa 
Diyos kailanman" (Juan 1:18) At sinabi rin niya, "Ni 
hindi ninyo narinig ang Kanyang tinig ni nakita ang 
Kanyang Hugis." (Juan5:37) 

Sinabi ni Hesus (SAKap) na walang isa mang 
tao ang nakakita o nakarinig sa Diyos kailanman. 
Paano kung gayon aakma na si Hesus ay Diyos 
gayong siya ay nakita at narinig ng kanyang mga 
tagasunod? Ito ay isa lamang pagpapatunay na 
si Hesus ay hindi Diyos. Si Hesus (SAKap) noong 
kanyang kapanahunan ay hindi kailanman nag- 
angkin na maging Makapangyarihang Diyos, na 
Siyang nararapat na sambahin. Bukod pa sa siya 



247 44 00 Ext: 512 www.zukhruf.net 












